DONIAU  YSBRYDOL 

YN 


MRAWDLYS  Y CELYN; 

YN  ryNNWYS 


sylwadad  ae  ysgrifad 

LEDD”  YN  SEREN  GOMER  (0  HYDBEF,  1848, 

HYD  CHWEFROR,  1849),  YNGHYLCH  Y 

«DONIAU  YSBRYDOL.”  ^ 


GA.N 

OLYGYDD  “TJDGODN  SEION.” 


9 


MERTHYR-TYDFIL: 

ÄRüRAFFWYD  AC  AR  WERTH  GAN  J.  DAV1S,  GEORGETOWN; 

AE  ■WEBTH  HEFVD 

Ca.1  >■  Saint  yii  gyffredinol,  a llawer  o Lyfrwerthwyr, 
trwy  y Deau  a’r  Gogledd. 


1849. 


(Pm 


AT  V DARLLËNVDÌ5. 


Dvmüniu  ar  y darllenydd,  wrth  ddarllen  y sylwadau  canlyaoì, 
i gadw  n.ewn  cof  eu  bod  wedi  yntddangos  oV  blaen,  o dro  i dro, 
yn  UnooitN  Seion,  ac  nad  yw  y llyfryn  hWn  ond  argraffiad  aralî 
^ o’r  sylwadau  hyny  ar  ddymuniad  rhai  o’n  darllenwyr.  Rhydd 
hyn  gyfrif  am  y gwahanol  gyfeìriadau  anarferol  sydd  Tnddo,  a'r 
ächos  „ ysgrifenu  yn  y rhif  liosog.  Hyderir  y bydd  yn  fodciion 
«yda  Duw  i agor  ilygaid  llaweroedd,  a’u  dwyn  i'w  adnabod  trwy 
gredu  yn  ngeiriau  ei  Fab,  ac  ufyddbau  i’w  holl  ordinhadau. 


Y Cthoeddwr 

\Urtkyr,  Gorph.  12,  J849, 


UPB 


Y 


DÜNIAU  TSBRYDOL 

YN 

WIRAWDLYS  Y GELYM, 


Addawsom  yti  ein  Illiifyn  cyntaf,  os  na  roddai  Golygydd  Sertn 
Gmier  ganiatâd  i amddiffyn  egwyddorion  y Saint  yn  ei  gyhoeddiad 
ef,  yn  ngwyneb  yr  ysgrifau  sydd  ynddo  gan  Sylwedydd  o’r  Gog- 
ledd  ar  y “ Doniau  Ysbrydol,”  y byddai  i ni  ysgrifenu  ychydig  ar 
y pwnc  yn  yr  Udgobn.  Mae  ein  terfynau  yn  rhy  fychain,  a’n 
darllenwyr,  y rhan  fwyaf,  yn  rby  ddyeithr  i’r  Sn-cn,  i ni  feddwl 
adolygu  y cwbl ; ac  am  hyny  edrychwn  heibio  i’r  cornelau  l'.e 
mae  y Sylwedydd  yn  ysgyrnygu  ac  yn  ymoilwng  i ddrwg-ìiwio, 
ac  awn  ar  ei  ol  i’r  manau  lle  y roae  ar  agwedd  un  yn  ceisio  yrr- 
resymu.  Gorfodir  ni  i wneyd  fel  hyn,  o herwydd  fod  brawdìys 
y Seren  mor  wahanol  i frawdlysoedd  ereill  y wlad,  fel  na  cban- 
iateir  i neb  ddwyn  dim  yn  mlaen  o blaid  y “ Doniau  Ysbrydol.'’ 
ond  y cyfan  i’w  herbyn.  Priodol,  ynte,  yw  dweyd  fod  y“Doniau 
Ysbrydol"  yn  mrawdlys  y gelyn,  ac  fod  y tyst  yn  eu  herbyn  yrr 
caeî  dweyd  y camgyhuddiadau  a fyno,  heb  neb  yn  liciddio  cî 
ammau.  Üddiar  ein  badnabyddiaeth  helaeth  o goiff  ac  ysbryd  y 
Sylwedydd,  gwyddom  i raddau  pa  faint  o ddymmiiad  sydd  ynddo 
i gael  allan  y gwirionedd  am  y Doniau  Ysbrydol,  ac  ìiefyd  am 
bethau  ereill.  Mae  dyn  yn  chwilio  gwirionedd  yn  rhwydd  i’w 
adnabod  ; canys  ni  welir  ef  byth  yn  plygu  ei  ben  ac  yn  cywiî- 
yddio,  pan  y clywo  ei  gyd-ddyn  yn  amlygu  yr  byn  a wyr  efe  ei 
hun  sydd  yn  wirionedd.  Nid  oes  eisieu  bwyta  pecaid  o halen 
gyda  dyn  fellj',  er  ei  adnabod.  Ond  niae  rhywun,  fe  aîlai,  yn 
gwaeddi  am  ddyfod  at  y pwnc  ; eithr  arosed  dipyn  er  ystyried 
beth  yw  ein  dyben.  Ai  myned  ydym  ì aniddiíTyn  traddodìadaii 
ein  tadau,  y rhai  a ddysgwyd  i ni  er  pan  yn  blant ; neu  ryMbetli 
arall  a gofleidiasom  yn  groes  i ragfarn  ein  gwlad,  rhagfarn  ein 
rhieni,  a rhagfarn  ein  huuain  ? Ai  myned  ydyni  i ddynoelh: 
twyll  egwyddorion  a bercbir  gan  hawb,  nea  egwyddorion  a ddir- 
mygir  gan  bawb?  Atebwn  mai  myned  ydyru  i egluro  ac  antìddi- 
ffyn  yr  hyn  a wyddoni,  niá  a gredwn  ac  a obeithin  n,  sydd  yo. 


4 


wirionedd;  ie,  mai  bwriadu  ydym  i sefyll  o blai4  yr  hyn  a brofa 
ei  hunan  yn  wirionedd  i bob  dyn  gonest.  Yr  ydym  yn  anghym- 
meradwyo  y dynion  a safant  o hirbell  i farnu  gwirionedd,  yn  l)e 
meddu  digon  o wroldeb  i ddod  yn  agos  i wneuthur  prawf  drostyni 
eu  hunain.  Creda  llawer  yn  y nos  mai  bwci  yw  pob  boncyíf  jn 
y berth,  o eisieu  bod  yn  ddigon  o ddynion  i fyned  atynt  i’w  teimlo 
n'u  trafod,  a gwneuthur  prawf  o honynt, 

Cymmera  y Sylwedydd  o’r  Gogledd  acblysur  i ysgrifenu  oddiar 
sylwadau  a gyhoeddodd  Capt.  D.  Jones,  ar  y Douiau  Ysbrydol, 
yn  yr  “ Eurgrawn  Ysgrythyrol.’’  Y pwnc  cyntaf  yn  ngorchest- 
waith  y SylwedydJ  a welir  yn  Seri'H  Hydref,  1848,  wedi  ychvdig  o 
ŵrweinîad  i mewn,  dan  yr  enw 

COEFF  NEÜ  EGLWYS  CUIST. 

Gosodiad  Capt.  Jones  ar  y pwnc  hwn  y\v,  fod  corff  Crist  wedi 
«i  gyfansoddi  o aelodau,  yn  ol  fel  y desgrifir  ef  yn  1 Cor.  xii ; ac 
snai  y swyddi  a’r  gwahanol  ddoniau  oedd  yr  aelodau  a’i  cyfan- 
soddai.  Dywed  mai  “ Duw  a osododd  yr  holl  aelodau  vn  y dvn 
cyntaf  a grcwyd,  a gosododd  hwynt  yn  gywir  fel,  ac  yn  y nianau 
ag  yr  ewyllysiodd  Efc;  felly  yn  gywir  yn  ei  eglwys.  Ac  y mae 
anor  ífol  i unrhyw  hurian  ddoetbion  yn  awr  bòni  y gallant  dori 
ymaith  y cyíryw  aelod  coríforol,  a’i  osod  i well  dyben  yn  rhyw  rati 
arall  o’r  corff  dynol,  ac  aelod  arall  yn  y fan  arall,  a thori  ymaiih 
yr  aelodau  ereill  fel  pethau  afreidiol;  ag  yw  i gynghiair  o dJoetb- 
îon  geisio  cyfnewid  neu  wiieyd  lieb  y doniaii  ysbrjdol  oll,  bob  un 
yn  ei  lle,  ac  i’w  dyben  priodol,  yn  eglwys  Dduw  : mae  y naill  yn 
gyffelyb  i’r  llall.”  Yn  ateb  i Capt.  .fones,  dywed  y Sylwedydd, — 
Yn  ol  hyna,  nid  oes  un  eglwys  yn  eglw'y.s  i Grist,  oni  fydd  v 
swyddi  neu  y doniau  byn  ynddi.  Oud  sylwed  y cyfryw  fod 
.VI’  Hen  Destament  yn  gorff  Crist  cystal  â’r  Newydd;  canys 
dywed  Paul  mai  ‘ un  corff  sydd,’  h.y.,  un  eglwys  i Dduw.  Wel, 
nid  yr  un  swyddau  (neu  aelodau,  fel  y dywed  y Mormoniaid)  svdd 
wedi  bod  yn  y corff  er  yr  nruchwyliaeth  balriarchaidd  hyd  vn 
bresennol.  Nid  yr  un  nifer  o swyddau  oedd  yn  yr  oruchwyliacth 
batriarchaidJ  âr  FoesenaidJ,  na’r  Foesenaidd  â’r  G:istionogol. 
Ac  felly,  nid  yw  cglwys  Crist  yn  debyg  i gorff  yil  nìfernA  phar/íad 
y swyddau  ynddi.’’  Nid  mor  ddrwg,  rhaid  cyfadùef,  y mae  Mr. 
SylwedyJd  yn  yinresymu.  Ond  pa  le  oedd  corff  yr  Hen  Desta- 
ineut,  pan  y dy  wedir  i Dduw  osod  yn  yr  eglwys  (sef  y corff),  “ yn 
(/ÿntaf  apostolion,  yn  ail  prophwydi,  yn  drydydd  athrawon,’’  &c. 


ó 


f ì Cor.  xii,  28)  ? Os  oedd  corff  yn  bodoli  o’r  blaen,  mae  yn  rhaicì 
i ni  alw  hwnw  yn  rywbeth  heblaw  corff  Crist,  canys  pan  alwodd 
Duw  apostolion  y dechreuodd  yr  olaf  fodoli.  Os  bn  corff  yn 
íiaenorol,  yr  oedd  yr  Hwn  a’i  lluniodd  yn  ddigon  gaìluog  i’w  aii 
foldio  yn  gorff  newydd  i’w  anwyl  Fab,  Mae  gan  awdwr  hawl  i 
newid  ei  waith,  i ateb  gwahanol  ddybenion  t felly  mae  gan  Dduw. 

“ Un  corff  sydd,’’  mae  yn  wir,  ond  ni  phrofa  hyny  mai  un  /u. 
Rhaid  cyfaddef  hefyd  nad  oes  desgrifiad  yn  yr  líen  Deslament 
am  un  corff  ag  sydd  yn  debyg  i gorff  Crist,  yn  ol  y Testament 
Newydd.  Ond  nid  oes  achos  manylu  am  yr  hyn  a íu  dan  yr  “hen 
ornchwydiaeth,’’  fel  y dywedir,  ond  am  \r  hyn  sydd  yn  i)od  dan 
yr  un  newydd.  Yr  ydym  wedi  dyfod  i benderfyniad  fod  Duvv 
wedi  cyfansoddi  corff  neu  eglwys  newydd,  er  ys  mwy  n;i  deunaw 
cant  o fiynyddoedd,  bellach ; ac  y mae  apostolion,  pruphwydi, 
athrawon,  gwyrthiau,  doniau  i iachâu,  cynnorthwyau,  llywod- 
raethau,  rhywiogaethau  tafodau,  &c.,  wedi  eu  gosod  ynddo.  Ond 
beth  yw  yr  holl  bethau  hyn  a osododd  Diiw  yn  y corff?  Aî 
ac/odflîf  ydynt?  Os  nage,  nid  oes  son  i “ aelodau”  o ddesgrifiad 
y Sylwedydd,  gael  eu  gosod  i mewn  yn  y corff  eriocd.  Os  mai. 
dynion  yw  yr  aelodau  yn  yr  eglwys,  fel  gyda’r  sectariaid,  nid 
Duw  sydd  wedi  eu  gosod  ynddi,  ond  hwy  eu  hnnain ; canys  yr 
hyn  mae  Ef  yn  osod  ynddi,  o’r  uchelder  y mae  yn  deilliaw,  yn 
“ roddion  i ddynion’’  (nid  i aelodau) — gan  roi  “ rhai  yn  apostol- 
ron,  a rhai  yn  brophwydi,”  yn  efengylwyr,  yn  fugeiliaid,  ac  yn 
athrawon.  Tybiwn  y gŵyr  pawb  bellach  beth  sydd  yn  gwneyd  i 
fyný  aelodau  yn  eglwys  Crist.  Yn  awr,  ceisia  Mr.  Sylwedydd 
ymresyrau  “ nad  yw  eglwys  Crist  yn  debyg  i gorff'  yn  fìi/er  na 
pharhad  y swyddau  ynddi  Ai  tybied  na  osododd  Duw  y nifer 
anghenrheidiol  o aelodau  yn  y corff,  ond  iddo  adael  rhai  i’w 
gosod  gan  ddynion  .f*  Nid  yw  fod  llai  o aelodau  yn  Nghorff  y 
-Methodistiaid,  nag  a osododd  Duw  yn  nghortf  Crist,  yn  profi  dim; 
canys  corff  o waith  Calfin  yw  y blaenaf,  a chorft’  a’i  “ aelodau” 
oll  (yn  ol  esboniad  Mr.  S.)  naill  ai  yn  benau,  Ilygaid,  clustiaii,. 
breichiau,  neu  draed.  Ilwyrach  roai  traed  mewn  “ undeb’’  yvv  y 
cyfan-  Ond  gadawn  anghenfil  felly,  ac  awn  i edrych  os  yw  eglwys 
Crist  yu  debyg  i gorff  o ran  parhad  ei  aelodau.  Os  raai  corfî 
oedd  wedi  i Dduw  osod  yr  holl  aelodau  ynddo,  mae  yn  rhaid  raai  - 
anghenfil  fyddai  wedi  colli  rawy  na’u  banner.  Paham  y galwyd 
eglwys  Crist  yn  gnrff,  os  oedd  i uewiù  yn  ddisymmwth  i rywbeth 
a,r,alP  Ni  ddeuai  felly  byth  yn  “ «)r  perffaUh,  &i  fesur  oedrari.- 


6 


ev  Ha dei'  Crist,’*  Pa  goríf  d_vnol  sydd  yn  dyfoù  yri  “ wr  pcr  . 
r>ií.!i,’' V,  rfh  golH  ei  aelodaü  yn  lìa  hiuis?  Os  gaU  ddivcy.l  un 
di-Ärr,od  mai  efe  bía  ei  holl  aolodaii,  dichon  ina;  ei  dnvyn  yn  utiig 
f'yiM  ganddo  ddinrnod  arall,  Y fath  ffolineb  inae’r  diafol  yn 
rc.ddi  i rai  i geisio  gwyrdroi  y gnirioneJJ  1 Oni  v. y ’doin  fod 
co:ff  Urist  “ wedi  ei  gyd-ymgynnull  a'ì  gyd  gyssylitu,  trwy  bob 
cyusmal  cynnaliaetb,  yn  ol  y nerthol  woitìirediad  yii  tnesur  pob 
rhan,  yn  gwneuthur  qjiunjdd  y corff,  i’w  !ideiìadi!  ei  luin  incwn 
cariad?”  Mae  yr  aposUd’on,  y prophwydi,  a’r  aciodati  ereill,  i 
gyflawni  dyben  eu  gosodiaJ  yn  y corff,  nii!  tra  byddo  yn  ei 
íabandod  yn  unig,  ond  “ liyd  oni  ymgyfarfyúdoin  oll  yn  uiideb 
ffydd,  a gwybodaeth  MahDin'  , jn  itr  pei/Tniiìi,  tit  fesur  oedrim 
cyjflawnder  Crist.’’  (Ejih.  vi,  11  — líi).  'i'n  awr,  os  caniateir, 
rhûddwn  ein  barn  am  gorff  ( rist,  mai  un  nipvn  emhryo  oedd  dan 
yr  l’.en  oruchwyl'aet’i,  nc  iddo  gael  ei  ffurtio  a'i  eni  o Dduw'  dan 
yr  nn  ncwydJ,  a’i  fo  l 'ivedi  hyny  yn  dcrbyn  yinhorth  ysbrydol 
trwy’r  J’en,  i’w  hoil  aeîoda'i,  er  cynnyd.lii  ac  adt'ihidn  y cyfan  ; 
.■ìc  iddo,  pan  yn  lyfu.  gacl  ci  gi])io  i'r  “ cliffaethv, ch,”  lle  y cafodd 
ci  f i(  th-j  “dîos  ainser,  ac  amsproedd,  a hanner  amser,  oddiwrfh 
ttyneb  y sarff:’  yna  iìdo  gacl  ci  adfeni  o’r  jmadawiad'’  hwnw, 
a’i  .'‘o.ì  hcddyw  eito  ar  wyneh  y ddaear,  yn  inoddu  ei  lioll  aelodau 
fel  ag  y gn.sodwyd  liwynt,  raewn  llawn  gwaith,  a’r  corff  yn  agosach 
i fod  yn  “«r  pcrí’aith''  iiogcriocd.  A ddigona  hyna,  tybied  ? 

Yn  nesaf,  ymliolwn,  Tîeth  am  y pe.v  sydd  i’rcnrff?  Dywed 
M r.  iáylwedydcl,  gyda  I’hiuil,  mai  Cii.st  yw’r  pcii  j ac  hacra 
Capt.  .Tones,  druan,  mai'r  apostoHon  ydyw.  Idaw  fudr  yw  Paul, 
weithiaii,  er  arwain  dynion  i gam  cshonio.  Dywccla  ar  droio’.) 
inai  y gwr  yw  pen  y wraîg,  nes  y niae  yn  ddigon  i hala  hurtyn  i 
liaprn  nad  oes  gan  y wraig  un  pen  ei  luman.  Gallai  ddweyd  yn 
oithaf  grainroadcgol,  ei  fod  yn  gwybod  atn  “ w raig’’  ar  y ddaear, 
a’i  Phcn  yn  y nefoedd,  a'i  bod  trwtddo  yn  dcrbyn  cynnaliacth  i’w 
chrríî';  .a  gallai  ddweyd  liefyd,  hch  groesi  ei  him,  fod  pen  ganddi 
lii  ei  luinan  heíyd,  ac  mai  irwy  liwnw'  oedJ  hi  yn  derbyn  (yiu  al- 
iaetli,  er  ar  yr  un  {iryd  y:.  dcrbyn  o’r  l!all.  Mae  yu  ddiudadl  fod 
T’aiil  yn  gwybod,  ])an  yn  dwcyd  mai  Crist  yw  pcii  yr  eglwys,  fod 
gan  Grist  ben  ei  hun  hefyd,  a’r  cglwys  (iieu’r  wraig)  yr  un  modd ; 
yr  un  falh  ,ig  y mae  gan  wr  a gwraig  benau  eu  lìuuaiu,  heblaw 
“ pen  y wraig  yw’r  g(vi-.’’  Gobeìthiwn  y bydd  y .Syìwedydd  yn 
gallach,  i»an  y prioda  ei  eueth,  na  royned  i dori  ei  plìen,  a sicrhau 
ei  hunan  yn  groes  ar  ci  gwdclf  er  bod  yn  “ hen”  iddi  yn  ei  le. 


7 


Yn  awr,desgrîfio  pen  daearol  yr  eglwys  oedd  Capt.  Jones,  a Phaul 
yn  desgrifio  y Pen  nefol.  Er  nad  yw  Crist  ar  y ddaear  yn  bre- 
sennol,  etto  mae  yn  gallu  bod  yn  Ben  ar  ei  eglwys  yr  uu  cyslal, 
gan  fod  ganddi  hi  ben  hefyd  ar  ei  chorff,  i ofalu  drosto  yn  absen- 
noldeb  ei  Phriod,  ac  i drafod  yr  “ allweddau’’  a dderbyniodd 
ganddo.  Corff  heb  ben  arno  ei  hun,  ni  ddylai  alw  Crist  yn  ben 
iddo,  o herwydd  nid  oes  ganddo  un  malh  o benglog  i ddeall  belh 
mae  Crist  yn  lefaru  wrtho.  Diffyg  o benglog,  efallai,  yn  nghorfl’ 
y Methodistiaid,  a’r  enw’adau  ereill,  yw  yr  achos  uad  ydyiit  yn 
clywed  lloferydd  Uuw  er  ys  cymmaiut  o amser.  Chwilied  ein 
hanwyl  ddarllenwyr,  ynte,  os  ydynt  am  adnabod  corff  Crist,  am 
ryw  gorff  â phenglog  arno,  yr  hwn  sydd  â llygaid  i weled,  ciustiau 
i glywed,  ac  j’menydd  i ddirnad  yr  hyu  mae  Crist,  y Pen  nefol, 
yn  lefaru  wrtho.  Yn  y cyfamser,  cyuninerwn  ninuau  auadliad 
cyn  dechreu  gyda  y Doniau  Ysbrydol,  gan  hyderu  ein  boJ  wcdi 
siaraJ  digon  am  y corff’. 

“ Y.\l,\DRODD  DOETUINEB.” 

Yu  awr  yr  ydym  yn  barol  i sylwi  ar  “ yraadrodd  di  etliiueì»,”  fel 
y ddawii  gyntaf  o’r  Doniau  Ysbrydol,  ag  sydd  yn  cael  ei  bîunu  sn 
mrawdlys  y geîyn.  Mae  Jigon  yn  enw  y ddawu  hon  er  cul 
allan  y gwirioncJd  am  dani,  i’r  r'oai  sy’u  feddiaunol  ar  yeliydig  o 
synwyr  cyffiedin.  Duw  sydJ  yn  ei  chyfranu,  uc  y mae  yn  deiiliaw 
oddi  uchoJ  trwy  yr  Ysbryd.  Geill  dyn  dreulio  ei  oes  mewn  coleg, 
ac  wedi  y cwbl  Jdyfod  allan  yn  amdJiíad  o yniudrodd  doeti  ineb  ; 
canys  nid  yw  y coleg  yn  addasu  mwy  ar  ddyn  i tideibyu  rhoddion 
o’r  i.ef,  nag  yw  V beudy.  Yr  oedd  y Groegw\r  yn  ceisio  doetb- 
iiieb,  ac  yn  ei  chael ; ond  o ba  le?  Nid  oddiwrlh  Dduw,  oud 
oddiwrth  yr  athro 'eydd.  Ani  y ddt  ttliineb  ddynol  tmn.  yr  haer.a 
y Mormoniaîd  “ mai  ynfydrwydd  o’r  mwyaf  jw  meddwl  ei  bod  yu 
angenrbeidiol  i bregetbu  yr  efengyl.”  “ Diammau,’’  fel  y dywed 
Mr.  Syl  wedydd  (yn  Seren  Goìner,  llyd  1848),“  fod  yr  holl  Apos- 
toüon,  a chyhoeddwyr  yr  efengyl,  yn  cael  eu  cyunorthwyo  gan  yr 
Ysbryd  Glân  (trwj'  ymadrodd  doethineb),  yu  yr  hyn  yr  oeddj'nt 
yn  ddiffygiol;  megys  yr  oedd  Crist  yn  annog  ei  ddj'seyblion  i 
be.idio  a rbag  ofalu  betìi  u lefarent  pan  ddygid  hwynt  o ílaen  y 
penaetbiaid,  am  y byddai  i’r  Ysbryd  Glân  eu  dysgu  yn  yr  awr 
hono  beth  a ddywedent.  Yr  oedd  yr  Apostolion  oli  yn  feddiannol 
ar  ddoethineb  yn  mbriodoi  ystyr  y gair.”  Dyna  belh  yw  doeth- 
ineb  y ddawu  dan  sylw,  ac  nid  dim  arall;  ond  nid  mcwn  coieg 


■ y cîerbynid  lii  gan  jr  apostolion,  oaide  buasai  gan  y Groegìafd 
hefyd  yr  un  cystai.  Yna,  y raae’r  Sylwedydd,  er  ceisio  dangos- 
rhagoroldeb  y coleg  ar  y dull  apostolaidd  o addasu  dvnion  i’r 
weinidogaetb,  yn  gwueuthnr  “ \madrodd  doethineb’’  yn  “ lefaru  â 
thafodau  dyeithr!”  Got'yna,  “ Fa  fodd  y pregethir  yr  efengyd  i’r 
byd  heb  ddysgeidiaeth,  ac  adnabyddiaeth  o wahanol  ieithoecld  y 
gwahanol  genedlaethau  a’i  preswy  iiant?”  Hefyd,  “ Os  ydyw  y 
Monnoniaid  am  wneyd  heb  ddoethinebj  neu  ddysgeidiaeth  [ieith- 
yddol,  wrth  gwrs],  pa  fodd  y pregethant  eu  hefengyl  i’r  byd  r A 
bregetlia  rhai  o’u  pregethwyr  Cymreig  yn  yr  iaith  Saesonaeg,  a 
liwythau  heb  feddu  yr  adnabyddiaeth  leiaf  â’r  iaíth  hono  o’rblaen^ 
Os  dywedant  na  wnant,  atehaf  tiunau  mai  dyna  fel  yr  oedd  vr 
aposloüon  yn  gwneyd  ; ac  os  ydynt  yn  hawlio  yr  un  doniau  u 
medrusrwydd  á'r  dewiion  cyntefig  a bregelhent  efengyl  y deyrnas, 
y mae  yn  rhaid  iddynt  wneuthur  yr  un  modd.”  Wrth  ddw^eyd 
hyna,  tybia  Syiwedydd  nad  ellir  bod  yn  feddia:mol  ar  “ymad. 
rodd  doelhineb,”  heb  fod  yn  hyddysg  mewn  ieitlioedd  dveilhr! 
Beth  a roddid  gan  yr  Yspryd  i’r  apostolion,  pan  y ciygid  hwynt 
o flaen  y cynghorau  ? leithoedd  ciy  eithr,  yn  sicr ; canys  ni  aliai 
dim  aralJ,  yn  ol  geiriau  Mr.  S.,  fod  yn  ymadrodd  doethineb' ! 
Beth  bynag  a iefarid  mewn  tafod  dyeithr,  yr  oedd  yn  ymadrodd 
doethineb,  wrth  gwrs,  Ond  aroswn  wrth  y Syîwedydd  ain  brawf 

0 fod  rhyw  un  o’r  apostolion,  neu  eu  canlynwyr,  wedi  hod  yn 
firegcthu  trwy  gyfrwug  “ yraadrodd  doethineh”  y tafodati  dyeitlit. 
Treied  wneyd  pregetliu,  os  gail,  o’r  ilefaru  â thafodau  ar  y Pente- 
cost,  erbyn  y deuwn  i drin  y ddawn  o “ Lafaru  â Thafodau.’’ 
Yn  mhellach,  dywed  y Sylwedydd,  “ Yn  gymmaint  a bod  yn 
ddichonadwy  i bregethwyr  yr  efengyl  y dyddiau  presennol  dclysgu 
ieithoecld  gwahanol  genedloedd  y byd,  pa  eisieu  eu  doniau  sydd 
á’r  ddawn  o lefaru  tafod  dyeithr,  fel  j-r  oedd  yr  apostolion  yn 
eael  ?”  Atebwu,  fod  cymmaint  o eisieu  donio  glowyr  a mwnwyr 
anllythyrenog  ein  gwlad,  ag  sy’n  cyrchu  i’r  athrofeydd  i ddysgu 
ieithoedd  er  pregethu  yn  yr  oes  hon,  ag  oedd  eisieu  donio  pysgot- 
wyr  glan  môr  Galilea  i’r  un  dyben  yn  eu  hoes  hwythau.  Os  yvr 
yn  ddichonadwy  dysga  ieithoedd  yn  awr,  yroedd  yn  ddichotiadwy 
hefyd  y pryd  hwnw  ; ac  os  gallai  Duw  ddonio  yn  yr  aniser  gynt, 
paham  lai  etto?  Ond  dealled  y darllenydd,  nad  ydym  ni  yn  credu 

1 Dduw  ddonio  neb  efîoed  â’r  ddawn  o lefaru  â thafodau,  i’w 
addasu  at  bregethu ; canys  y inae  yn  ddigon  rhwydd  pregethu  i’r 
gwahanol  genedloedd,  trwy  dclechreu  ar  y rhai  sy’n  gwybod  iaitt' 


'V 


■ eu  cymmydogion.  Dyna  fel  y mae’r  “ efengyl  dragywyddoì”  yn 
cyflymu  dros  y byd  y waith  ddiweddaf  hon.  I’r  dyben  o bregethu 
^elly,  cynnysgaetha  Dnw  ei  weision  ag  “ymadrodd  doethineb,” 
yr  hwn  a ystyria  athrawon  colegau  a doethion  daear  yn  vnfvd- 
rwydd  a íFolineb.  Y mae  yr  un  mor  anmhosibl  i Mr  Sylwedydd 
ddirnad  “ ymadrodd  doethineb”  yn  awr,  ag  oedd  i’r  Groegiaid 
gynt;  canys  trwy  yr  un  cyfrwng,  sef  athrofeydd,  y mae’r  ddwy 
blaid  yn  harnu  y deillia  gwir  ddoethineb.  Na  feddylied  neb  fod 
y Saint  yn  diystyru  doethineb  ddynol ; mae  hono  yn  dda  yn  ei 
lle,  ac  yn  fuddiol;  ond  pan  elo  i lanw  lle  doethineb  Duw,  ac  i 
geisio  gwneuthur  pregethwyr  iddo,  yna  mae  yn  haeddu  ei  chon- 
demnio  ar  unwaith.  Mae  y Saint  yn  cefnogi  dofethineb  a dvsg- 
eidiaeth  ddynol,  mor  bell  ag  y byddo  heb  groesi  doethineb  Duw; 
ond  pan  elo  doethineb  ddynol  i wneuthur  esboniadau  croes- 
haeriadol  ar  ddoetbineb  ddwyfo),  yna  mae  yn  llawn  brj'd  i droi  y 
glust  fyddar  ati.  Gwell  gosod  y ddoethineb  ddynol  i ddilyn  y 
ddwyfol,  trwy  gyd-ddweyd,  “ Yr  arwyddion  hyn  a ganlynant,’’  &c., 
nâ  gosod  y ddwyfol  i ddilyn  y ddynol,  trwy  groes-ddweyd,  Ni 
chanlynant.  Pe  dilynai  pawb  lesu  Grist,  Pedr,  Pau),  a’r  Dei)), 
byddeiit  yn  Fùrmotìiaid  gwarthus;  ond  trwy  ddiiyn  y goieuni 
dynii)  a roddir  i oleuo  eu  goleiiui  taubeìâiach  iiwy,  parha  dvnion 
yn  bethodistiaid,  IndepenJiaid,  a Bedyddwyr  ca)l  a cliymmer- 
adwy.  I broíi  ein  pwuc,  annoger  rhywan  i bwipudau  ein  gwiad 
i ddyuwaredu  Pau)  yn  pregethu  yr  efengyl  anghyfnewidin),  a 
c)iy]ioeddi  anatliema  wrtli  bawb  a bregethai  rywbeth  yn  amgen 
nâ ‘1  Deisyfwcii  y doniau  ysbrydol,’’  “na  waiierddwch  lefaru  â 
thafodau,”  “ na  ddirmygweh  brophwydoliaethau,’’  &c. ; a buan 
y gwelid  y pwlpudau  yii  cau  pawii  alian  a bregethent  trwy  “ ym- 
adrodd  doethineb”  yr  apostoi  hwnw,  tra  byddai  croesaw  iddynt 
pan  â’u  doethineb  ddynol  yn  ammau  ei  eiriau  ! Yn  awr,  “ Od 
oes  ar  neb  eisieu  doethineb,  [yn  hytrach  na  myned  i’r  coleg  î’w 
hymofynj  gofyned  gan  Dduw." 

“ ViIADRODD  GWyHODAETH.” 

Dywed  Mr.  Syiwedydd,  “ Tebygol  mai  wrth  y ddawn  iiou  y 
meddylid  y wybodaeth  oruwxh-naturiol  ag  oedd  yn  cael  ei  chyf- 
ranu  i’r  prophwyd  Cristionogol,  yr  hwn  a feddiannai  y ddawn 
o brophwydoliaeth  y sonir  am  dani  yn  1 Cor.  xii,  10.  Yr  oedd 
y ddawri  o ymadrodd  gw'ybodaeth  yn  fath  o ysbrydoliaeth  i egluro 
y .prophwydoliaethau  yn  gywir,  o herwydd  yr  hyn  ei  gelwir,  ya 


10 


pen.  xiii,  2,  yii  bropliwydo.  Ond  wrth  y ddawn  hon,  y mae  y Capt. 
Jones  yn  golygu,  y ‘stcrwydd'  ag  y mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  ei 
roddi  i blant  Duw  o’u  bod  yn  blant  iddo,  ac  yn  aelodau  yn  ei 
eglwys,  Mewn  gwrthwynebiad  i hyna,  dywedaf,  mai  yr  hyn  ag 
ofedd  yn  proíi  iddynt  eu  bod  yn  aelodau  yn  eglwys  Dduw,  oedd  y 
gwyrthiau  ag  yr  oeddynt  wedi  eu  gweled  cyn  eu  hymiiniad  â’r 
eglwys,  neu  y doniau,  sef  yr  oll  gyda’u  gilydd,  ag  yr  oeddynt 
wedi  bod  yn  dystion  o honynt.”  Dyna  ddweyd  rhagorol,  onide? 
Os  yw  y Captain  yn  dweyd  mai  swrwydd  yw  “ ymadrodd  gwyb- 
odaeth,”  tybia  y Sylwedydd  mai  propJmydoliaeih  ydy^w  ! A wyr 
y dynion  bach  hyn  am  beth  y sîaradant  ? Beth  bynag  sydd  yn 
wybodaeth,  mae  yn  ddiau  ei  fod  yn  sicrwydd  ; ac  os  yw  plant 
Duw  yn  gwybod  eu  bod  yn  eiddo  iddo,  dyna  wybodaeth  (mewn 
“ymadrodd,”  os  mynw'ch),  a lle  bo  gwybodaeth  mae  sicrwydd  yno 
hefyd.  Lle  byddo  prophwydoliaeth,  ni  fydd  yno  sicrwydd  nes  y 
delo  i ben  ; a lle  na  bo  sicrwydd,  uid  oes  yno  lawer  o wybodaeth, 
Mae  “ gwybodaeth”  yn  dyfod  i ran  pob  un  o'r  Saint,  yn  ol  yr 
addewid  (loau  vii,  17);  eithr  " yrnadrodd  gwybodaeth”  a renir 
o’r  neilldu  i’r  sawd  a ewyllysio  yr  Ysbryd,  fel  y gallont  ddysgu 
i ereili  “ beth  sydd  yn  rhaid  iddynt  ei  wneuthur  i fod  yn  gadw- 
edig.”  Fe  welir  fod  y wybodaeth  hon  yn  meddiant  pawb,  ond 
nad  yw  pawb  yn  cael  ymadrodd  i gyhoeddi  eu  gwybodaelb.  Pa 
fodd  y daeth  y Sylwedydd  i ddeall  mai  gwyrthiau  oedd  y sicrwydd 
a feddai  dynion  gj'nt  o’u  bod  yn  blant  i Dduw  ? Ai  gwyrthiau  a 
feddyliai  Crist  yn  yr  addewid,  pan  y dywedai,  “ A chwi  a gewch 
wybod  ain  y ddysgeidiaeth  ?”  Ai  nid  yr  Ysbryd  Glân  sydd  yn 
cyd-dystiolaethu  à’n  hysbryd  ni,  ein  bod  yn  blant  i Dduw  ? Pa 
gwyrihiau  fyddai  sicrwydd  plant  Duw,  beth  fyddai  eu  sicrwydd 
pe  deuai  y gau-brophwydi  i dynu  tân  o’r  nef  yn  eu  golwg? 
Y rhai  sydd  yn  gwybod  eu  bod  yn  blant  Duw,  nid  trwy  wyrthiau 
y daethant  i wybod  byny,  ond  trw'y  fod  eu  Tad  yn  rhoddi  ei 
Ysbryd  i ddadguddio  hyny  iddynt.  Dywed  ein  Sylwedydd  mai  y 
“ prawf  goreu  i wybod  pa  un  a ydyw  dyn  yu  blentyn  i Dduw 
ydyw,  drwy  iddo  chwilio  ei  hunan,  a ydyw  efe  yn  caru  Duw  a r 
’orodyr.’’  Geill  llawer  uu  chwilio  ei  huuan  am  ei  oes,  a charu  ei 
frodyr  â'i  holl  galon,  ac  wedi  y cyfan  tybied  ei  fod  yn  gwasanaethu 
Duw,  fel  Saul  o Darsus  gynt,  pan  yn  erlid  ei  blant!  A all  Mr.  S. 
enwi  rhyw  un  a adnabu  ei  hun  yn  bleiityn  i Dduw,  yn  mblith  y 
Metbodistiaid,  trwy  chwilio  ei  hunan,  a charu  Duw  a’r  brodyr? 
Os  qad  yw  y “ douiau  ysbrydol  yn  anhebgorol  anghenihçidiol  er 


u 


igchawdsrriaeth,"  niae  yn  Jdiau  fod  adnabyddiaoth  ddadguclâíeùig, 
yn  anghenrhoidiol ; canys  “ hyn  y\v  y hywyd  tragywyddol,  iddynt 
dy  ndnahol  di  yr  miig  wir  Dduw,  a’r  hwn  a anfonaist  ti,  lesu 
Grist.”  A phwy  a feiddia  ddwcyd  inai  Crist  yvv  yr  Arglwydd, 
nen  ei  fod  ef  yn  cd  adnabod,  ond  trwy  “ eglurliad  yr  Ysbrvd 
Os  niid  oes  gan  Mr.  Sylweclydd,  ac  enwadan  cin  gwlad,  adnabydd- 
iaeth  felly  o Dduw  a'i  Fah,  oíer  y\y  eu  lioli  gred,  e.u  hofn  a’u 
dychryn,  eii  rhith  gariad,  cii  croes-e,sboniadaii,  eu  liathrofeydd,  eu 
gwyneh  liir,  eu  parehedigion  doelh,  eo  taerineb  am  arwydd,  a’u 
casineb  at  “ Sataniaid’’ — nid  yw  y c;yfan  yn  amgen  nà  dynion  “yn 
dysgu  hoh  ainser,  ac  lieb  alln  dyfod  un  aiiiser  i wulndaeth  y gwi'T- 
ionedd  j”  “ ii  ehanddynt  riiii  duwioldeb,  eitlir  wecii  gwadu  ei 
grym  hi  ’’ 

“ FFY'DD.’’ 

“ Ffydd’’  yw  y ciryde-Id  ddacTn  .sydd  wedi  ymddängns  yn  rnrawd- 
ly’s  y gelyn.  Mae  yii  dda  genyni  ain  ÍFydd,  canys  trwyddi  hi  y 
daethoin  i sicrwydd  rim  y pcUian  a obeithiem;  a mynwn  chwarae 
teg  iddi,  os  gallwn.  Dywed  Mr.  Sylwedydd  fod  “irydd”  yn  euog 

0 foci  yn  íTydcì  farw,  yn  ffydd  wyrthiol,  uc  yn  íFydd  gadw’edigol;  a’i 
hod  feliy  yn  fwy  nag  un.  Yn  awr,  gofynwn  beth  yw  ITydd  fai  w ? 
Wel,  erecîu  y gallwn  gael  maddeuant  pecbodau  trwy  fedydd,  a 
pheidio  nfyddliau  wed’yn,  yr  )iyn  yw  fi’ydd  heb  weithredoedd. 
Belh  yw  fl'ydd  wyrthio]  ? Dim  rnwy  na  chredu  y gall  üuw  iach- 
âu  rhywuii,  mor  rhwydd  á maddeu  ei  bochodau.  Wel,  beth  yw 
fi'ydd  gadwcdigol  ? Yr  un  pelh  â’r  íTydd  gyntaf  cyn  iddi  farw,  a’r 
un  peth  â’r  ail  pan  mewn  gweil.hrediad.  “ Beili  bynag  ol!  a 
geisioch  wrfh  weddio,  credtcch  y derbyniwch,  ac  efe  fydd  i chwi,’’ 
me!dai  losu  Giist.  Os  bydci  rhywun  ara  faddeuant,  creded  y 
derbynia;  os  liydd  rhywnn  ani  nerth,  creded  y derbynia;  os  bydd 
rhywun  ain  yr  Ysbryd  yn  egiurhaoî,  creded  y derhynia;  os  bydd 
rliywuu  am  gariad,  creded  y derbynia;  0«;  bydd  rhywun  am  weüa 
ei  goes,  creded  y derbynia  ; oa  bydd  rhy  wun  am  w!aw,  credecì  y 
derby’nia ; a clian  fod  pnb  peüi  mewn  addewid,  dywedwn,os  bydd 
rliywiin  aip  arwydd,  creded  y derbynia ; “canys  pob  peth  all  fod 
i’r  neb  a yredo''  Yn  awr,  fe  ddeaüir  fod  eisieu  mwy  o frydd  i 
wella  coes,  nag  i dderbyn  raaddeuant;  ac  fod  eisieu  mwy  cirachefn 

1 symuJ  mynydd,  nag  i wella  coes  : ond  pwy  ddeallu  fod  hyny  yn 
gwney’d  mwy  nag  un  ÍTydd  ? Y graddau,  neii  y gwahanol  weith- 
rediadau  o eiddo  qn  írydd,  sydd  yn  r.chosi  i’r  Sylw’edydd,  feddyl,. 


iwn  ni,  ei  gweled  yn  dair.  Mae  gan  bawb  braidd  sy’n  ufyddhaet 
i fedydd,  ddigon  o ffydd  i dderbyn  maddeuantj  ond  mae  y ffydd 
hono  i gymmaint  graddau  gan  rai,  fel  y gellir  ei  chanfod  trwy  y 
ddawn  o “ wahaniaeth  ysbrydoedd;’’  ac  y maentyn  derbyn  iechyd 
trwyddi  yn  ddiattreg,  fel  y gwr  cloff  o Lystra  (gwel  Act.  xiv,  8,  9). 
Wedi  giDcled  fod  ganddo  ffydd  i gael  iechyd,”  y gorchymynwyd 
i hwnw  sefyll  ar  ei  draed.  Mae  ffydd  nerthol  felly  yn  rodd  oddi- 
wrth  Dduw  i rai,  tra  naae  ereill  yn  gorfod  boddloni  ar  gymmaint 

0 ffydd  ag  sydd  eisien  i gael  cymhorth  Duw  i barhau  gyda  ei  w-aitb. 
.Mae  ffydd  yn  wahanol  iawn  yn  ei  maintioli  mewn  dynion  ; gaìl 
yr  hwn  sy’n  feddiannol  ar  gyramaint  â gronyn  o had  mwstardd, 
ddweyd  maì  efe  yw  ‘^iarall  ffydd ond  pwy  a ddywed  fod  yr 
hwn  sydd  wedi  credu  yr  efengyl,  yn  amddifad  o ronyn  sy’n  llai 
ç’t  ffydd  hono  ? Gronyn  o faintioli  neilldnol  a ystyria  yr  Ysbryd 
yn  rodd  neu  yn  “ ddawn;”  canys  y mae  mor  haelionus,  fel  nad 
ystyria  ronyui  sydd  lawer  yn  llai  na  gronyn  o had  mwstardd  o 

yn  deilwng  o’r  enw.  Ac  heblaw  hyny,  y mae  ffydd,  yn 
gyffrediii,  yn  beth  sy’n  cael  ei  gynnyrchu  gan  ddyn  ei  hunan,  fel 
yr  awgryma  Crist  wrth  dad  y bachgenjn  mud  a byddar,  sef,  “ Os 
gelli  di  gredu”  (Marcix,  23);  ac  mae  ffydd  felly  yn  ofynol  yn 
mhawb  er  eu  derbyn  i’r  eglwys,  ac  hefyd  er  eu  cynnorthwyo  i’w 
chynnyddu,  trwy  dynu  gronyn  oddiwrth  yr  Ysbryd  ati  i’w  gwneyd 
yn  ddaien  o ffydd.  Gallwn  gyfrif  i’r  Sylwedydd  paham  nad  oedd 
y deg  hyny  a ddaethant  at  Grist  i’w  glanhau,  yn  feddiannol  ar 
ffydd  yn  gadwedigol  : yn  union  wedi  iddynt  hwy  osod  eu  ffydd 
Tuewn  gweitbrediad  i dderbyn  iechyd,  gollyngodd  naw'  o honynt 
eu  ffydd  i farw,  fel  na  allent  gredu  dim  yn  ychwaneg.  Pe  pai- 
haent  i gadw  eu  ffydd  yn  fyw,  a chredu  pethau  ereiil,  gyda 
«hredu  er  cael  iechyd,  gallent  fod  yn  eithaf  cadwedig.  Felly, 
y mae  yn  ddigon  eglur  bellach,  raai  yr  un  ffydd  a weithredir  gan 
y garddwr  wrth  hau  ei  had,  gan  grediniwr  wrth  ufyddhau  i’r 
efengyl,  a chan  blentyn  i’  Dduw  wrth  geisio  iechyd,  ag  oedd  gan 
Dduw  ei  hunan  pan  yn  dywedyd  “ Bydded”  wrth  y grcadigaeth 
gyda  hyn  o wahaniaeth,  fod  y fi'ordd  o’r  blaenaf  i’r  olaf  “ o ffydd 

1 ffydd,”  nes  cyrhaedd  perffeithrwydd.. 

“ DAWN  lACHAU.” 

Mae  y ddawn  uchod  yn  cael  ei  thrafod  yn  y Ilys  yn  fwy  bon- 
eddigaidd  nâ’r  Ileill,  gan  nad  ydyw  yn  cael  ei  ilysenwi  gymmaint. 
Caniateir  iddi  mai  yr  Ysbryd  Glân  sydd,  wedi  ei  gosod  yn  yr 


15 


eglwys,  ac  nad  oedd  yn  cael  ei  gweinyddu  allan  o honi.  “ I’r 
rhai  sj'dd  yn  yr  eglw’ys,’’  medd  S.,  “y  mae  yr  addewid.  ‘ Od  oes 
neb  yn  eich  plilh  yn  glaf,  galwed  ato  henuriaid  yr  eglwys.’  Yr 
oedd  ffydd  yu  anghenrheidiol  yn  y derbyniwr  gystal  a’r  gwein- 
yddwr,  sef  cyinmaint  â hyn, — ‘ (jalwed  ato  henuriaid  yr  eglwys.' 
Ac  yn  nesaf,  yr  oedd  sicrwydd  yn  bod  yn  yr  iawn  ymarferiad  â’r 
moddion  apwyntiedig.  Nid  oes  fethiant  yn  bosibl,  ond  eneinio  ag 
olew,  a gweddio  gweddi  y ffydd ; canys  dywed  yr  adnod  yn  ben- 
dant,  ond  gwneyd  hyny,  y bydd  i weddi  y ffydd  iacháu  y claf. 
Nid  efallai  y weddi  u’i  hiachà  ef ; ond  ‘ a iachâ  y claf.’  Nid  oes 
modd  llithro  oddiwrth  gyílawniad  addewid,  os  bydd  yr  ammodau 
wedi  eu  cyflawni.’'  Dyna  fel  y Hefara  Mr.  Sylwedydd  am  y 
ddawn  hon.  Gatw  yr  henuriaid  at  y claf,  oedd  yr  holl  ffydd  ag 
oedd  yn  eisieu  er  ei  iachâu  ! Os  felly,  yr  oedd  ceisio  gan  Grist 
gynt  yn  ddigon  o ffydd  yn  nbad  y bachgen  mitd  a byddarer  bwrw 
allan  y cylhraul  (Marc  ix,  22);  ond  iaith  Crist  ar  yr  achlysur 
oedd,  “ üs  gelli  di  gredu,’’— yr  hyn  a ddengys  fod  Duw  yn  dysgwyl 
ffydd  \n  rahawb  sy’n  allu  >g  i’w  gweithredu.  Ni  sonia  y Sylwed- 
ydd  fod  y ddawn  iachâu  “i  arall,”  fel  am  y doniau  ereill ; ac  y 
mae  yn  hyny  yn  dangos  cyfrwysdra  nid  bychan.  Mecldylia  y 
gall  pob  claf  yn  yr  eglw^-s  gael  iechyd  gystal  â neb,  ond  gwncuth- 
ur  y gorchwyl  bach  o alw  yr  henuriaid.  Ond,  efallai  nad  oedd 
neb  yn  dygwydd  bod  yn  glaf,  ond  y rhai  a feddent  y ddawn  ; neu 
efallai  mai  yr  h.muriaid  yn  iinig  oedd  yn  feddiannol  ar  y ddawu 
hono.  Nad  beth  am  hyny,  mcddiannai  y cloff  o Lystra  y gyfryw- 
ddayn;  a thrwyddi  lii  y derbyniodd  hwnw  y feudith.  Mae  add- 
ewid  i banb,  ar  ammodau,  ac  yu  oi  ewyllys  Duw,i  dderbyn  iechyd 
irwy  eneinio  a gosod  dwylaw,  yn  emv  yr  .4rglwydd ; ond  nid  yw 
yn  rhe.symol  dysgwyl  llwyddiant  ar  bob  achlysur.  Egliira  y par- 
had  o eiriau  lago  (pen.  v,  ]5,  l(î)  yr  achos  o hyny.  .4r  ol  “ A 
gwéddi  y ff’ydd  a iacha  y claf,  a’r  .\rglwydd  a’i  cyfyd  ef  i fyny  ;’’ 
darllenir  fel  hyn — “ ac  os  bydd  wedi  gwneuthur  pechod-iu,  hwy  a 
faddeuir  iddo,  Cyffeswch  eich  camw’eddau  bawb  i’ch  gilydd,  a 
gweUldiwch  dros  eich  gilydd,  fel  y’ch  inehaer.  Llawer  a ddìchon 
laer  weddi  y cyfiawn.’’  Fe  welir  yn  awr  pa  faint  o betliau  sy’u 
anghenrheidiol  liefyd,  gyda  “ galw’’  yr  hemiriaid,  i’r  dyben  i 
dderbyn  iechyd.  Nid  yn  unig  mae  yn  ofynol  cyffesu  beiau  i’n 
gilydd,  ond  rhaid  gweddio  dros  ein  gilydd  hefyd ; ac  nid  rhyw 
faih  o weddio  a ddichon  wneyd  y tro,  ond  tacr  weddio,  a hujy  nid 
gan  neb  ond  y cyfiaum.  “Llawer  a ddichon’’  gweddiau  fclly,  ond 


i4-: 

îii  (Idrwedir  y hyddant  yn  sicr  o hvyddo  bob  tro.  Dangos  yr  hyn 
oedd  yn  ofynol  cyn  llwyddo,  oedd  dyben  cyfarwyddiadau  lago. 
Nid  ydym  ni  yn  ewyllysio  gwneuthur  Duw  yn  gelwyddog  yn  ei 
addewid,  megj’S  yr  ymdrecha  y Sylwedydd  wneyd  (canys  ni  rydd 
un  prawf  i Dduw  dynu  ei  addewid  yn  ol^  ; eithr  ewyllysio  dangos 
ydym  inai  ar  ddynion  y gorphwys  y bai  fynychaf  na  byddent  yn 
derbyn  yr  hyn  a ofynant  yn  enw  yr  Arglwydd,  ac  mai  doethineb 
yn  Nuw  yw  peidio  rhoddi  i’w  blant  bob  Iro  y ceisiant.  Pe  gwir 
rhesymeg  afresymol  y Sylwedydd,  “ nad  oes  fethiant  yn  bosibl, 
ond  eneinio  ag  olew,  a gweddio  gweddi  y íFydd,’’  ni  fuasai  neb  o 
blant  Daw  yn  inarw,  pe  galw'ent  atynt  heauriaid  yr  eglwys  pan  y 
cawsent  eu  cymmeryd  yn  glaf ! Mae  y dull  yna  o ymresymu  yn 
annheilwng  o ddyn  sy’n  chwilio  am  wirionedd ; gadawer  ef  i’r 
rhai  sydd  yn  chwilio  ara  bob  twyll,  ond  twyll  cu  hunain.  O her- 
wydd  fod  Capt.  Jones  yn  dweyd  fod  “ rhai  aelodau  mor  weiniaid, 
fel  na  aliant  dderbyn  iechyd  ar  unwaith,  fel  Timotheus  ac  ereill 
gynt,  ac  fod  yn  rhaid  parhau  i weinyddu  iddynt,  ac  i weddio  yn 
daer  drostynt,”  gofyna,  “ A oes  rbyw  rai  o honynt  yn  fwy  gwein- 
iaid  na'r  rhai  yr  oedd  Crist  yn  eu  hiachâu  gynt  ? A oes  rbai  o 
honynt  yn  fwy  gweiniaid  na’r  wraig  a’r  gwaedlif  arni,”  &c.  ? Ai 
gwraig  wati  oedd  yn  dweyd,  “ Os  cyfi'yrddaf  â’i  ddillad  ef,  iach 
fyddafr’’  Pan  oedd  Crist  yn  “ gweled  en  ífydd  hwy,’’  yr  oedd  yn 
iachâu  fynychaf;  ac  nis  gwyddoni  ni  am  uu  enghraiílt  lle  y gellir 
dweyd  nad  oedd  ífydd  gan  y derbynydd,  oddieithr  fod  y cyfryw 
yn  farw  neu  allan  o’i  bwyll.  Y ífordd  oreu  i gael  ailan  pa  un 
a oedd  fiydd  gan  dderbynwyr  bendiihion,  yw  darllen  y Testarnent 
Newydd,  a threio  drosom  ein  hunain  yn  yr  oes  hon,  atn  yr  un 
bendithion.  Ond  peidiwn  meddwl  mai  rhyw  lesu  Gristiau  ac 
apostolion  yw  ijenurjaid  yr  oes  hon,  rawy  na'r  rhai  gynt ; raae 
ei.sieu  rhyw  reswra  yn  mliob  peth.  Dywed  Mr.  Sylwedydd  yn 
mhellach  ynghylch  geiriau  lago,  fel  hyu  : — “ Ni  raid  petruso  nad 
oedd  y sicrwydd  mwyaf  am  yr  iachâd  yn  yr  iawir  ymarferiad  a’r 
moddion,  ac  nid  oes  hanes  idd}’nt  fethu  erioed  vn  oes  yr  apostol- 
ion.’’  Os  nad  oes  genym  hanes  iddynt  fethu,  iris  gwyddom  ni  ain 
un  hanes  ycliwaith  iddynt  Iwyddo,  trwy  eneinio  a gosod  dwylaw; 
a gallwn  betruso  yn  fawr  iddyut  fethu  yn  aml,  ie,  yn  aml  iawn. 
Os  oedd  y saìnt  bryd  byny  yn  ufyddhau  i eiriau  lago,  y inae  yn 
rhcsymol  meddwl  eu  bod  yn  galw  yr  hentiriaid  atynt,  pan  y bydd- 
ent  glaf;  ac  os  oeddynt  yn  derbyn  iechyd  bob  tro  Iteb  fethu,  nid 
oedd,  bosibl.fod  neb  o honynt  byth  ym  marw ! Ond,  ai  gwir  hyny  ? 


îò 


0 herwyd^l  fod  ŷ Saint  yn  barau  fod.  Timotheus  a Trophimuîr 
wedi  methu  derbyn  itìcliyd  trny  yr  ordinhad,  gofyna  y Sylwedydd 
am  bran’f  i hono  gael  ei  gn  einyddu  arnynt;  a dyweda  gyda  lla'w 
‘‘  fod  gan  yr  apostolion  hanî  i gyhoeddi  meîldithion,  yn  gystal  á 
bendithion,  uwchben  y rhai  y barnent  yu  deilnng.’’  Mae  yn  wir 
na  allwn  roddi  Iianes  i’r  orJinliad  gael  ei  tlireio  ar  un  o honynt  ; 
ond  gali  pawb  weled  nad  melldithio  Timotbeus  oedd  l’aul,  pan  yn 
ci  annog  i yinarferyd  gwin  at  ci  gylla,  a’i  fynych  wendid.  Yinoryn 
ei  wella  rywffordd  oedd  Paul ; a tlirw  j ei  fod  yn  annog  meddyg- 
iaeth  at  hyiiy,  ymddengys  fod  yr . ordtnhad  wedi  methii.  Paharn 
na  ddywedai  Paul  wrtho  am  alw  yr  henuriaid,  os  oedJ  yr  ordinhad 
yn  sicr  o Iwyddo  hob  tro,  ao  yntau  yn  dymuno  y fendith  o iechyd 
iddo  ? y mae  methiant  yn  dilyn  yr  ordinhad  pan  heb  ddigon  o 
ífydd;  ac  y rnae  yn  gadael  Iroseddwyr  yn  fynych  yn  weiniaid  ac. 
yn  llesg,  a llawer  i huno.  (1  Cor.  xii,  30.)  Mae  yn  ddrwg  genym 

1 ddweyd,  na  ẁyr  y Sylwedydd  ddiin  yiighyich  y “ tracidodi  i 
Satan,  i ddinystr  y cnawd,  fel  y byddai  yr  ysbryd  gadwedig  ac. 
y mae  yn  ddrwg  genyin  hefyJ,  nad  jnv  ef  jn  urlhddrych  addas  i 
dderbyn  gwybodaeth  am  bethau  felly,  trayn  methu  derbjm  petliau 
llai.  Dywed  Mr.  S.  liefyd,  inai  “ ar  y rbiii  yr  oedii  yr  Apostoîion 
yn  cyboeddi  y barnau,  yr  oed  J y ddawn  hon  i gael  ei  gweinyd.du, 
h.  y.,  ar  eu  hedifeirwch  am  eu  bai,  aTi  cyfaddeíiad  o'u  camsyiiied,. 
ac  yr  oedd  yn  ateh  y dyben  befyd  yn  wastad.’’  Yn  inha  le  cafoiid 
y SylweUydd  alaei  ar  y wybodactli  hona,  tybìcJ  ? Mur  aíiesymol 
yw  baoiiadau  feì  hyn,  Cymmaint  â hyna  am  y ddawn  iacháu.. 

“'G.WyHTHÍAD," 

Dywed  Mr.  SjlwedyJd,  ýn  Sereii  Tachwedd,  1848,  mai  “ dawn 
oedd  hon  ag  oedd  yn  cael  ei  rlioddì  i’r  apostolion,  ac  iddynt  hwy 
yn  uuig  fel  y cyfryw,”  tra  dywed  yr  ysgrythyr  niai  “i  arall”  y 
cyfranid  hi ! Dywed  hefyd  ei  bod  yn  foddion  trwy  ba  iin  y cyf- 
renid  y doniau  ereill,  ac  mai  trwyddi  yr  oedd  yr  apostolion  yn 
iachâu  y cleifion,  &c  ; er  fod  Paul  yn  tystio  raai  yr  Yshryd  oedd 
yn  cyfranu  y doniau  hyny  o'r  neilldu.  Dadleuir  llawer  gan  y 
Sylwedydd  ynghylch  pa  beth  .sydd  yn  cy  fansoddi  gwyrthiau  ; ac 
yn  wir  y mae  hyny  yn  hwnc  cryn  ddyrys.  Meddylia  liawer  fod 
llefaru  â thaf'odau,  prophiyydo,  ao  iachâu  cieifion,  yn  wyithiau; 
ond  medilyliwn  ni  mai  donia.u  er.eill  yw  y rhai  hyny,  ac  y gallai 
eu  perclienogiou  fod  yn  amddifad  o’r  ddawn  i wneuthur  gwyrtli- 

iau.  Tybia  rhai,  fel  y Sylwedydd,  mai  pelh  uwchlaw  i ddetidfau 
B 


16 


anian,  a cbroes  i reoìaa  cyntefig  njtnr,  yw  gwyrth;  tra  hona 
ereill  lod  argyhoeddi  Methodistyn  yn  gymmaint  o wyrth  â diu), 
Fe  gredttu  ni  yn  rhwydd  mai  gwyrthiau  oedd  troi  y wialen  yn 
sarff,  peri  i r haul  sefyll,  troi  y dwfr  yn  win,  &c.;  ond  ni  allwn 
gredu  fod  hyny  yn  groes  i reolau  cyntefig  natur,  canys  rbeolau 
iiatur  jw  ewyllys  ci  Hawdwr.  lîuasai  troad  y ddaear  yn  wyrth, 
pe  arferai  sefylì;  ond  pe  lìuasai  yn  arfer  sefyll,  wrth  orchymyn 
l)uw,  ni  fyddai  liyny  yn  fwy  croes  i ddeddfau  anian  nag  ydyw  ei 
throad,  canys  ufyddhau  i’w  Ilawdwr  mae  y ddaear  yn  y naill 
beth  a’r  llall.  Nid  oes  dirn  yn  wyrth  i DJuw,  o herwydd  ei  foi 
yn  deall  trwy  ba  reolau  y cyflawnir  gwjrthiau  ; ac  o ganlyniad, 
yu  ol  fel  y byddo  dyuion  yn  deall  y rheolau  er  cyflawni  gwyrth- 
iau,  i’r  graddau  liyny  y diflana  y rhyfeddod  o honynt.  Felly, 
gall  pethau  ymddangos  yn  wjrthiol  i rai,  tia  na  fyddant  felly 
yn  ngolwg  erei'.l.  Y mae  Mesmeryddiaeth  yn  wyrthiol  i’r  sawl 
nad  ydynt  yn  deall  y gelfyddyd  ; ac  yn  debyg  y gallem  ddweyd 
am  lawer  o betliau  ereill.  Y mae  Mr  Sylwedydd  wedi  bod  yn 
casglu  rliyw  lawer  o farnau  i ddesgrifio  pa  betbau  sydd  yn  han 
fodol  i wyrth ; ond  gadawn  nl  y barnau  hyny  o’r  neilldu,  gan  nad 
ydynt  aingen  ná  myrapwy  ddynol,  Y’n  ol  ewyllys  a dyhenion 
Duw  yn  ünig  y cyflawnir  gwyrthiau.  Dywedodd  Duw  wrih 
Moses  am  wneyd  gwyrthiau  o flaen  Pharaoh,  fel  y credai ; ond 
ni  roddodd  orchymyn  o’r  fath  i lesu  Grist  a’i  apostolion,  onide 
dylasent  foddloni  Satan  a’i  arwydd-geiswyr,  Y’r  unig  brofion  o 
wirionedd  i'r  bobl  yn  amser  Moses,  oedd  gwyrthiau  ; ond  wedi 
dyfodiad  Mab  Duw^,  trwy  wneuthur  ewyllys  ei  Dad  yn  iinig  y 
mae  dyfod  i wybodaeth  y gwirionedd.  Daeth  lesu  Grist  i’r  byd 
i roddi  gwell  profion  o’i  ddwyfoldeb,  na  neb  o’i  flaen.  Os  cafodd 
Pharaoh  brawf  o ddwyfoldeb  gau  Moses,  cafodd  brawf  aral!  gan 
ei  ddewiniaid  i’w  ìrwyso ; ac  os  gwelodd  Pharaoli  well  prawf  gan 
Moses  na’r  lleill,  naturiol  oedd  iddo  gredu  nad  oedd  Moses  yn 
ddwyfolach  nâ  hwythau,  ond  ei  fod  yn  well  dewin.  Y’  prawf  a 
gynnygiai  Crist  oedd  yr  Yshryd  Glân,  yr  hwn  oedd  yn  rhoddi 
sicrwydd  i bawb  a’i  derbyniai,  fel  na  buasai  achos  i neb  gael  ei 
dwyllo  gau  rai  fel  Simon  Magus,  &c,  Er  hyny,  yr  oedd  lesti 
Grist  hefyd  yn  cyflawui  gwyrthiau,  pan  y huasai  ei  Dad  yn 
ewyllysio  iddo,  eilhr  nid  er  mwyn  profi  ei  anfoniad,  ('el  y tybia  y 
Sylwedydd.  Pe  buasai  gwyrthiau  ac  arwyddion  yii  hroflon  o 
ddwyfol  anfoniad,  gallai  y deniniaid  a’r  gau  brophwydi  honi  eu 
hunain  yn  weision  i Dduw,  yn  enwedig  pe  llwyddent  i dynu  tân 


17 


i waered  o’r  uef  yn  ngolwg  dyniou,  inegys  y tyslia  yr  ysgrjthyr 
y gwneir  yn  y dyddiau  diweddaf. 

Wedi  i Mr.  Sylwedydd  osod  i lawr  seiliau  gwyrth,  â yn  m-laen 
i sylwi  ar  wyithiau  Crist,  inewn  cyferbyniad  i wyrihian  ychydig 

0 Saint  yn  nghyinmydogaeth  Llanybydder.  Dylid  cofni  fod  y 
Sylwedydd  wodi  dweyd  yn  barod,  luai  dawn  yn  perthyn  i'r  apo:- 
tolioii  yn  unig  oedd  gwneuthur  gwyrthiau ; ac  ain  hyny  ffolineb 
o’r  mwyaf  oedd  iddo  ddysgwyl  gwyrthiau  oddiwrth  ddynion  nad 
oeddynt  yn  apostolion,  ac  i feddwl  mai  treio  gwneyd  gvtyrtliiau 
oedd  Saint  Llanybyther  wrtli  ymdri  chu  gweddio  dros  eii  cleifion. 
Mae  ein  Sylwedydd  vn  cainsynied  uu  ddawn  yu  lle  y llall  yii 
barhaus.  Credu  mae  y Saiut  y gall  Duw  wneuthur  gwyrlhiir  u 
trwy  ei  blant  yn  awr  fel  cynt,  inegys  y byddo  ef  yn  ewylivs'o, 
ac  nid  eredu  y gallant  hwy  eu  cyíiawni  fel  y dewisant  eu  lun  ain. 
Nid  yw  methu  iicháu  brawd  yn  mbith  y Saint,  yn  brawf  nad  yw 
y ddawn  i wueutbur  gnyrthiau  yn  yr  egîwys;  caiiys,  os  buasai 
hynv  vn  brawf  o rywbeth,  prawf  fyddai  yn  erbyn  y ddawn  ií'cbaii, 
ûc  nid  gwyrthiau.  Er  cymmaint  rnae'r  Sylwedydd  wedi  ddweyd 
wrth  ereill  pa  beth  sydd  yu  cyfansoddi  gwyi  tîi,  inae  efo  ei  hiiuaij, 
wedi  y cwbl,  mcr  anwybodus  o honi  ag  i feddwl  mai  iachâd  ihyiv 
glaf  ydyw,  yr  hyn  a eífeilhir  drwy  y ddawn  iacl  âu  ! ÍJuasai  yn 
fwy  cysson  ag  ef  ei  hunan,  er  dangos  ffaeledd  tìinjiíhian  y Saim. 

1 geisio  profi  na  ddaethy  mud  a’r  byddar  hwnw  yn  Nghusnewydd, 
i lcfaru  a chlywed,  trwy  allu  Duw,  Ond,  belh  ofala  tiyn  sydd  a i 
fryd  ar  wrthwynebu,  pa  ddicheil  a aifera,  os  geill  gaeî  rbywbttli 
í diillu  gorchudd  dros  y gwirionedd.  Fe  boasai  Crist  ei  luinan  yn 
dyfod  i’l  byd  etto  i ail-wneyd  ei  wyrtlûau,  ni  wnelai  y dynioii 
a wrthodant  ei  genadwri  yn  bresennol,  fyth  eu  ciedu;  tanys  ym- 
ddygent  yn  gymiiwys  fel  eu  cyfeillion  sectyddol  jr  amser  gv  nt. 
Gwell  gan  y cyfryw  beidio  clywed  sou  îuu  wyrlhiau  ; a gwell 
genym  ninnau  beidio  irculio  ein  Iiamser  i’w  liargyhoeddi  o 
honynt.  Eithr  yr  ydym  yn  synu  fud  y dyuion  sydd  yn  gtrada 
gwyrthiau  yn  awr,  pan  yr  lionant  mai  atgadurnhau  atbrawiaethau 
newyddion  y maent  da,  yn  raelbn  gweled  eu  heisicu  i gadarnhau 
eu  hathrawiaethau  newyddion  hny  yn  yr  oes  hon,y  rbai  a wahan- 
iaethant  gyminaint  oddiwitli  eu  gilydd,  fel  mai  ofer  i neb  yw 
credu  mai  cymmysgedd  felly  yw  athrawiaelh  ang’oy fr.ewidiol 
Crist,  yr  hon  oedd  i’w  phregeihu  i’r  holl  fyd. 

Ynawr,er  cael  terfymi  ynghylch  gwyribiau,  dyweJw  n fod  Duw 
weJi  eu  goscd  yn  ei  eglwys;  a phwy  bynag  a ammheuo  hyny. 


18 


darllened  I Cor.  xii,  28.  Nad  heth  oedd  eu  d_vben,  tnae  yn  ddiau 
i Dd«w  eu  gosod  j’nddi,  yngliyd  ag  apostolion,  prophwydî,  ath- 
rawon,  doniau  í iacbâu,  &c.  j ac  y inae  ntor  rhwydd  profi  nad  oes 
athrawon  i fod  ynddi  yn  awr,  ag  ydyw  profi  nad  oes  gwyrthîau. 
Nid  yw  yn  rhesyniol  i feddwl  y gwnai  Duw  gyfnewidiadau  yn  ei 
eglwys,  heh  hysbysu  hyny  i w blant ; hysbysodd  yr  holl  bêthau 
a osododd  ynddi,  a phahain  nad  hysbysai  hefyd  yr  hyn  a dynai 
o honi?  Os  dywed  y Sylwedydd  uad  oedd  yr  “arwyddion  i gan 
lyn  y ihai  a gredant  inewr.  grym  yn  inheîiach  nâ'r  amser  y cyf- 
eíiia  1 aul  ato  yn  Col.  i,  6,  23,  iie  dywed  fod  yr  efengyl  wedi  ei 
phregethu  trwy  yr  holl  fy d,-yna  nid  yw  “ y ‘neb  a gredo  ac  a 
fedyddier,  a fydd  cadwedig,”  inewn  gryra  ychwaith— mae  y cyfan 
wedi  darfod  i Ond  os  y w y SyiwedydJ  yn  credu  yr  ysgrythyrau, 
mae  yn  rhaid  iddo  addcf  fod  yr  arwyddion  i ganlvn  y rhai  a 
gredant  yr  efengyi;  ac  nid  yn  nnig  hyny,  ond  rhaid  iddo  gredu 
hefyd  y cyfiawnir  rawy  o wyrthiau  yn  y dyddian  diweddaf,  nag  a 
gyfiawnwyd  erioed  o’r  blaen,  megys  y propliwyda  yr  ysgrythyrau 
ain  danynt;  eithr  pa  amlaf  ac  amlycaf  y byddant,  inwyaf  i gyd 
fydd  anghrediniaeth  crefyddwyr  y cymmysgedd,  sef  y Babilon 
laid,  y rhai  ni  argyboeddir  hyd  nes  y dyfethir  hwynt  yn  llwyr 
gan  üdyíodiad  disymmwth  Mah  y Dyu. 

“ PROPHW  rDOLIAETH.” 

\ ddawn  hon  yw  y chweched  a fa  yn  mrawdlys  y gelyn;  ac  ar 
yr  achiysur,  galwodd  Mr.  Syiwedydd  nifer  fawr  ô esbonw'yr  enwog 
i ddweyd  eu  barnau  ani  dani,  a clilywwyd  hwy  yn  dweyd  yn 
wahanol  iawn  i’w  gilydd,  yr  hyn  a brofa  nad  oeddynt  yn'  de'ali 
nemawr  yn  ei  chyich.  Oijtl  y raae  y Sylwedydd  yn  meddwl  fod 
y farn  am  dani  yn  benderfynedig,  ae  inai  hyn  yw— “ llefaru 
iinrhyw  beth  aan  ysbrydoliaeth,  neu  ddeiifingli  unrhyw  bcto 
ysbrydoledig  neu  anysbrydoledig.”  Yn  iigwyneb  hyna,  dyweda 
Capt.  Jones,  mai  “ Ysbryd  y dadguddiad  yw  Ysbryd  Duw,  ac 
íimlygu  y petliau  dyfodol  i blaiit  Dnw  yw  y ddawn  hon.”  Y mae 
y Sylwedydd  yn  ei  aleb  dracbefn,  fel  hyn— “ Gosododd  Duw  ei 
ddawn  brophwydol  yn  ei  eg'iwys,  i'r  dyben  o egluro  yr  ysgrythyi- 
au;  a raeddyliaf  mai  drwy  yr  ymadrodd  gwybodaeth  ug  y soniwyd 
am  dano  yn  fiaenorol,  y gwnaenl  ijyny.”  Yn  enw  rîieswm,  j).a 
heth  yw  yr  holl  ddoniau  nfreidiol  sydd  yn  yr  eglwys  ? Pa  eisieu 
eyfranu  “ prophwydoliaeth,”  os  gellid  eghiro  yr  ysgrythyrau  tniy 
“ymadrodd  gwybodaeth  r’’  -Yr  oedd  .gwybodaeth  a doetbineh  v« 


19 


ddîgon  er  cyfansoddi  prophwydi  dycliyinmygol  y Sylwedydd ; ac 
ofer  neillduol  oedd  ychwanegu  “ ac  i arall  hrophwydoliaelh,”  pau 
oedd  doniau  ereill  yn  ateb  ei  dyben  yn  hollol.  Dealled  y Syl- 
wedydd  nad  ydym  ni,  na'r  Capt.  Jones,  yn  ineddwl  nad  oedd  yr 
enw  prophwifd  yn  cael  ei  alw'  ar  bersonau  nad  oeddynt  ar  y pryd, 
feallai,  yn  prophwydo;  ond  rnethwn  ddirnad  ei  fod  yn  iawn  i alw 
prophwyd  ar  ddyn  na  phrophwydodd  erioed.  Prophwydi  oedd  yr 
ail  ddosparth  o sw’yddi  a osododd  Duw  yn  ei  eglwys;  ond  ym- 
ddengys  fod  y ddawn  o brophvrydoliaeth  yn  cael  ei  chyfranu  î 
lawer  nad  oeddynt  mewn  swyddi,  raegys  y deuddeg  byny  a fedydd- 
iwyd  yn  Ephesus.  Pa  reswm  oedd  i’r  rhai  hyny  fyned  i egluro 
yr  ysgrylhyrau  i apostol  ag  oedd  wedi  dyfol  yno  i'w  dysgu  hwy? 
Ond  buasai  rhag  fynegi  rhywbeth  i ddod  yn  beth  teüwng  o sylw 
yr  hen  Baul ; megys  y mae  banes  yn  Act.  xxi,  i rai  o’i  frodyr  ei 
annog,  trw’y  y ddawn  hon,  i beidio  inyned  i fyny  i Jerusalem,  o 
herwydd  y gwyddcnt  yr  hyn  a ddygwyddai  iddo  yno.  Yr  oedd 
gan  Phillip  bedair  o ferched  yn  prophwydo;  ac  os  mai  esbonio 
oeddynt,  iddynt  eu  hunain  yr  esbonient,  ac  nid  i’r  eglwys,  canys 
nid  oedd  caniatàd  iddyut  i ddysgu  yno.  Gallai  gwragedd  weddio, 
trwy  ofalu  na  weddieiit  yn  bennoeth  ; ac  y mae  yn  ddiau  fod 
rhyddid  ganddynt  i rag  fynegu  neu  brophwydo  ; oblegid  dywed 
l’aul,  “ Mi  a fy nwn  pettych  chwi  oll  yn  llefaru  â thafodau  dy- 
eithr,  ond  yn  hytrach  brophwydo  o honoch;”  a thrwy  fod  hawl 
gan  bawb  i hyny,  y mae  hawl  gan  fenywod  hefyd.  Etto,  mewn 
perthynas  i brophwydo,  os  mai  egluro  yr  ysgrythyrau  ydyw,  pa 
'ysg’'ythyrau  oedd  gan  y Corinthiaid  i'w  hegluro?  pa  faint  o ys- 
grytìiyrau  oedd  gan  GeneJloedd  felly,  hehlaw  llythyron  Paul 
a ynt  ? Ac  os  o.ai  egluro  yr  ysgrythyrau  oedd  prophwydo,  nid 
oedd  rhyddid  gan  wragedd  i ymwneyd  â'r  gwaith,  canys  eu  dyled- 
swydd  bwyoedd  lewi ; ond  dengys  y geiiiau  canlynol,fod  cj'mmainl 
o hawl  ganddynt  i weddio  a phrophwydo  yn  yr  eglwjTi,  ag  oedd 
gan  y gwyr.  Y geiriau  ydynt, — “ Pob  gwr  yn  gwedJio,  neu  yn 
prophwydo,  â pheth  am  ei  ben,  sydd  yn  cywilyddiu  oi  ben  ; eithr 
pob  gwraig  yn  gweddio,  iieu  yn  propbwydn,  yn  ber.noeth,  sydd  yn 
•ynilyddio  ei  phen.’’  (1 ’Cor.  xi,  d,  ô.).  Yn  awr,  awn  i sylwi,  os 
raai  dawn  i esbonio  yw  y ddann  o brciphwydoliaetb,’’  yr.a  gor- 
fodir  ni  i benderfynu  nad  yw  I)uw  wedi  gosod  vn  ei  eglwys  im 
ddawn  er  mynegi  pethau  dyfodol,  a rhaid  nad  yw  llvfr  y Dad- 
guddiad  ond  clump  o esboniad  ! Mae  y Sylwedydd,  l'eddyliem, 
am  ein  porswadio  -i  grodu  na  fu  y Dyddanydd  arall  yn  donio  neb 

UPB 


30 


0 ddyscyblion  Crist  â’r  ddatvn  o rag-fynegi  pethau — dim  ond 
esbonîo  o hyd.  A ydyw  efe  yn  foddlon  i ni  alw  esbonwyr  yr  oes 
hon  yn  brophwydi  hefyd;  neu  mai  gwell  yw  peidio,  rhag  i ddyn- 
ion  gonest  gredu  raai  hwy  yw  y “ gau  brophwydi,  ’ obegid  nad 
ydynt  yn  llefaru  “ dan  ysbrydoliaeth,”  fel  y rhai  gynt  ? Os  na 
allant  esbonio  dan  ysbrydoliaeth,  gwell  i’r  eglwys  fod  hebddynl; 
canys  dywed  y Sylw'edydd  “ fod  yn  anghenrheidiol,  tuag  at  iawn 
a sicr  esbonio  propliwydoliaethau,  fod  yr  esboniwr  dan  ddylanwad 
rhywbetli  yn  uwch  na  chredoaii  dynol.’’  Da  iawn  yw  cyfaddef, 
ynte,  nad  yw  esboniadau  yr  oes  i yraddibymi  ariiynt,  ond  focl  yn 
ibaid  cael  prophwydi  ysbrydoledig  etto  cyn  y gallwn  gael  unrhyw 
eglurhad  ar  yr  ysgrythyraii.  Caiff  y Sylwedydd  gredu  y Dr.  J. 

P.  Sniith,  “ nad  oes  un  brophwydoliaeth  o’r  ysgrylhyr  vn  ei 
hegluro  ei  hunan,’  er  rawyn  iddo  brofi  ci  bwnc  yn  well ; eithr 
dewiswn  ein  hunain  i gredu  Pedr,  “ nad  oes  ua  brophwydoliaeth 

0 ddehongliad  priod'’  fpiiyate),  ac  hefyd  na  fuasai  achcs  i’r  Iiídd- 
ewon  fethu  deall  y prophwydoliaethau  Ilylhyienol  am  Grist,  oni 
buasai  eu  bod  (fel  y Sylwedydd)  wedi  eu  dysgu  i feddwl  fod  eu 
dehongliadau  yn  guddiedig. 

Wrth  gwpla  esbonio  ar  “ brophwydcliaeth,”  djfyna  y Sylwed- 
ydd  Ilhiif.  xii,  6,  “ A chan  fod  i ni  amryw  ddoniau  yn  ol  y gias  a < 

roddwyd  i ni,  pa  un  bynag  ai  prophwydoliaeth,  prophwydwn  vu 

01  cyssondeb  y ftydd.’’  Yn  awr,  tybia  ef  fod  yn  rhaid  mai  esbonio 
oedd  prophwydo,  neu  ua  fuasai  Paul  byth  yu  eu  hamiog  i rny. 
ddweyd  yn  ol  cyssondeb  y ffydd,  Paham  nad  oes  eisieu  cadw 
eysrondeb  y ffydd  niewn  golwg  wrth  ragddweyd,  yn  gjstal  ag 
wrth  bregethu  ? onid  yr  Ysbryd  sydd  yn  arwain  yn  y uaill  betli 
fel  y llall?  Pe  na  ediychid  at  hyny  gaii  yr  apostolion,  btiati  y 
tywysid  y saint  i brophwydo  a phregetbu  yn  gyfeiliornus ; canys 
ptthau  o ran  oeddynt,  ac  ystyriai  rhai  brophv.ydo  mor  ddiwerth, 
nes  y gorfodid  Paul  i ddweyd  wrthynt,  “ Na  ddirraygwch  bro- 
phwydoliaethau.’’  Gwaith  yr  apostolion  ac  ereill  oedd  perffeithio 
y saint,  a’u  dysgu  i ymarferyd  y doniau  ysbrydol  mewn  docthineb, 
fel  y galler.t  ragori  er  adeiladu  yr  eglwys.  Yr  oedd  Paul  yn 

y Corinthiaid  i lefaru  â thafodau,  cyfieithu,  propliwydo, 

<*fec.,  er  y syna  y Sylwedydd  fod  neb  yii  “ gosod  ei  hiin  yn  ben  ar 
\T  Ysbryd  Glân.’  Dylai  ddeall  niae  gan  yr  Y.sbryd  v cyramerai 
Paul  hefyd  ei  ai  waiii,  tra  yn  eu  dysgu,  a’i  fod  ef  yn  meddu  rawy  o 
gyfiaw'ndcr  o hono  na’r  rhai  a ddysgai.  Yn  awr  fe  weiir  nad 
oedd  un  anghyssondeb  yn  Paul  wrth  ddysgu  rhai  i rag-ddweyd 


r 


21 

rn  ol  cyssondeb  y ffyJJ,  tra  yr  oedJ  efe  ei  hun  yn  rliagdd(rcyJ  yn 
fynych 

Ymddengys  y parha  “ prophwydoliaeth”  yn  jt  egîwys  hyd  nes 
y delo  yr  “ hyn  sydd  berffaith,”  ac  hyd  nes  y peiJio  yr  Ysbryd 
Giân  â bod  yn-  DdydJanydd  araìl,  ac  i ddwyn  ar  gof  y pethau 
sydd  wedi  ruyned  heibio,  ac  i fynegi  pethau  i ddyfod. 

“gwahaniaetu  ysbrydoedd.” 

Y ddawn  ucliod  yw  y .seithfed  yn  y frawdlys,  a dywed  y Syl- 
weJydJ  inai  “dyben  y ddawn  o rrahaniaeth  ysbrydoedd  oedd 
adnabod  gwalianiaeth  rhwng  y (/îCíV-bîophwyd,  a’r  _</rtw-brophwyd 
— rhwng  gwas  i Dduw,  a chenad  Satan.’’  Etto,  dj’wed,  “ Yn 
gynimaint  ag  nad  oedd  y rhai  oeddyntwedi  troi  oddiwith  luddew- 
aeth  at  Griítionogaeth,  yn  meddu  y Testament  Newydd  y pryd 
hyny,  anghenrheidiol  oedd  bod  Crist  yn  gosod  rhywbeth  yn  safon 
yn  ei  eglwys,  i brofi  yr  athrawon  a ddeuent  oddiamgylch.  Credwn 
mai  y ddawu  o wabaniaeîh  ysbrjdoedd  oedd  hono.’’  Y mae  Mr. 
Sylwedydd,  ar  y cyfan,  yn  lled  gysson  yiighylcli  y ddawn  hon, 
oddieithr  ei  fod  yn  ei  gwneyd  yn  rywbeth  nad  oedd  eisieu  ar  ol 
cael  y Testameut  Newydd;  ar  yr  un  tir  gallai  ddweyd  hefyd  nad 
oedd  eisieu  Ysbryd  Glân  ar  iieb,  ar  ol  iddynt  gael  y llyfr  hwnw. 
Pa  fodd  y gall  llyfr  gadw  yr  hyn  a roddwyd  gan  yr  Ysbryd  yu 
llestr  pridd  dyn,  a hyny  yn  cglurhaol.^  Pa  fodd  y gall  llyfr 
ddefnydJio  dawu  o lefaru,  propliwydo,  neu  wabaniaethu  ysbryd- 
oedd  ? Mae  yn  rliaid  cael  taíbd  i lefaru,  a llygaid  i wahaniaethu. 
l’a  Destament  a aduebydd  ddiafol  pan  y byddo  “ yn  rhitb  augel  y 
goleuni  ? ’ Yn  ol  lystiolaeth  y Sylwedydd,  y mae  angbenrheid- 
rwydd  am  ddawn  felly  yn  yr  oes  hon,  gan  fod  gau-brophwydi  i'w 
• dysgwyl  yn  barhaus;  a phaham  iiad  y ddawn  ag  oeJd  yn  cael  ei 
chyfranu  “ i arall,’’  fuasai  y goreu  i’w  hadnabod  elto  ? Nid  yw 
’ dweyd  foJ  y Testament  wedi  dyfod  yn  lle  rhywbeth,  ddim  yn 

amgen  nâ  lol  wag  a direswm.  Fe  wyr  pawb  nad  yw  y Testament 
ond  casgliad  gan  ddynion  anysbrydoledig,  o rai  o’r  llytìiyron  hyuy 
a ysgrifeuodd  yr  apostolioa  ac  ereill  at  yr  eglwysi,  pan  na  allent 
fyned  atynt  i'tv  dysgu  yn  bersonol;  ac  na  fwriadwyd  hwynt 
erioed  i gyflawni  gwaith  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hwn  ni  allai  neb  ei 
j wneyd  ond  efe  ei  huu.  Y mae  yn  anghenrheidiol  i gael  ysbryd 

j y gellir  gwahaniaethu  ysbrydion;  a clian  na  fedd  y Testa 

ment  ddim  un  ysbryd,  t a'r  dyn  a’i  darlleno  ond  ysbryd  ei  hunan, 
pa  fjdd  yn  y byd  yr  adnabyd..ir  gau-ysbrydion,  heb  feddiannu 

I 

>\ 

t 


2-2  ■■ 

ysbryd  Duw,  neîi.,y,  cidäwn  o wahaniacth  ysbi'ydopdd  ? Yti  mhell-. 
ach  yn  mjaeu  eiîo,  y m-de’r  Syhiedydd,  cr  aiwyn  trcio  piofi  diffyg 
undeb  yn  yr  egiwys  gynt,  yn  dweyd  fel  hyn:— y rhan 
fwyaf  o draeiliawd  Capt.  Jones  ar  y ddawu  lion,  yn  cael  ei  gvm- 
meryd  i fyny  i ddangos  nad  yr  un  ysbryd  sydd  yn  y gwahanol 
enwadau,yn  eu  harwuin  i'r  fath  waiianoì , gredoau  a liieimladau. 
Ond,  yu  ol  hyn,  nid  oedd  Ysbryd  Duw  yn  y rhai  yn  eglwys 
llhufain  og  a fwj’taent  gig,  os  oedd  yn  y rliai  nad  oeddynt  3’n  ei 
fwj’ta;  neu  nid  oedd  j’n  y rhai  uad  oeddynt  yn  ei  fwyta,  os  oedd 
yn  y lleill.  Ac  yn  ol  y resymeg  yna,  nid  allasai  fod  Ysbryd  Duw 
yn  y dyn  oedd  jm  ystyried  diwrnod  i’r  Arglwydd,  os  oedd  yn  y 
dy’n  nad  oedd  yn  ei  j’stjTÌed  ; neu  iiid  oedd  yn  j’r  olaf,  os  oedd  vn 
y.blaenaf.’’  Yn  awr,  nid  yw  jt  enwadau  yn  croesi  eu  gilydd,  o , 
herwydd  fod  rhai  yn  DJirwesiwj’r,  ac  ereill  yn  yfwjr;  a rhai  yn 
j’smocio,  ac  creill  vii  peidio  j ond  wrth  eii  bod  vn  gweinyddu  vr 
un  ordirjbadau,  a pliregelbu  yr  un  athrawiaetliaii,  yn  wahanol 
hollol, — wrth  hyny  y m-aent  j’ii  croesi  cu  gilydd,  ac  yn  cael  en 
harwain  gan  j’sbrydion  gau.  Wrth  ufyddhau  i’w  orchvmynion,  a , 
gweiiiyddu  ei  ordinhadau,  y dysgwylia  Duw  i’çy  blaiU  beidio  . 
croesi  eu  gilydd,  ac  nid  wrth  fwyta  cig  neu  fara.  Nid  Ysbryd  i 
ddysgu  bwj'ta  ac  j'styried  diwrnodau  ydj’w,  ond  un  i dywys  i'r 
gwii  ionedd.  Pan  dywysid  rhai  gyní  gan  Ysbryd  Duw  i bob  gwir- 
ionedd,  nid  oeddynt,  er  hyny,  heb  lawer  o golliadau  yn  ngìyn  à 
hwynt,  y rhai  a ddiwj’gid  j’ii  burhaus  gan  arolj’gwvr  jt  eglwys. 

Y mae  plant  Duw  yn  cael  eu  harwain  gan  yr  Yshryd,  pan  ji  . 
byddont  yn  ca.el  eu  dysgu  gan  athrawon  ysbryJoledig  j a phan  y 
maent  yn  cymmerj-d  eu  harwain  felly,  dyna’r  araser  ytywysir. 
hwynt  ì bob  gwirionedd  ; ond  nid  ar  imwaith  y cyrhaeddant  ber- 
ffeithrwydd.  Nid  yw  athrawon  yr  enwadau  yn  addas  i orwain 
ereill  i bob  gwirionedd,  tra  y maeiit  hwy  eu  hunain  yn  ymddv- 
eithrio  mwy  oddiwrtho  bob  dj’dd.  Yr  hyn  a wyddant  hwy  yn 
aragenach  na’r  rhai  a ddysgant,  yw  eu  docthineb  ddynol , canys 
credant  raae  y peth  diweddaf  a gawsaiit  oddiwrth  Dduw  yw  y Tes- 
tament  Newydd,  yr  hwn  a fedda  eu  dyscyblion  gj’stal  â hwythau. 
Yn  awr,  gan  y meddj’lia  Mr.  Sylwedydd  mai  wrth  y “ gair  a’r 
dj’Stiolaeth”  y raae  profi  pawb  yn  brescnnol,  djTmmwn  wj’bod 
wrth  ba  beth  y mae  profi  y gair  a’r  dysliolaeth  ? Pwy  sydd  yn 
gwybod  yn  awr,  o^  nad  yw  y dJawn  o wahanîaeth  j-sbrydoedd  yn 
yr  eglwys,  pa  un  ai  gwir  neu  gau  yw  y gair  a’r  dystiolaeth  dan 
sylw  ? Nid  gwiw  i neb  ddweyd  ei  fod  yu  credu  a gobeitlno,  canys 


23 


V tnae  yn  rliaid  cael  sicrwydd  cyn  bod  yn  ddiogel  rbag  ỳ gaü. 
Mae  yn  iinghenrheidiol  profi  yr  ysbrydion  yr  un  mor  drwyadl  yn 
swr,  ag  yn  yr  amser  gynt;  ond  jm  fodd  y gellir,  Ijeli  feddu  yr  nií 
Ysbryd  ? Ni  all  y Testament  ond  cynnorthwyo  yu  imig  i gredu  ; 
îínie  y sicrwydd  a’r  prawf  yn  eisieu  o hvd. 

Y mae  Capt.  Joncs,  Yn  yr  “ Eurgrawn,”  yn  trafod  y ddawn  hon 
yn  gryn  faiiwl,  nc  yn  gosod  allali  yr  amiihosibîrwydd  o fod  j 
gwabanol  sectau  sydd  yn  y byd  yn  cael  eu  harwain  gan  Y'sbryd 
l)uw,  a’r  anghen  mawr  sydd  am  y ddawn  yn  yr  oes  hon,  yn  anad 
un  oes  arall,  er  eu  dwyn  i undeb  y ffydd.  Ond,  raae  vn  debyg  i’r 
Capt.,  yn  ei  frys  i ddariunio  y gẅahanol  sectau,  ddygwydd  taro 
wrth  “ y Methodsyn,  druan,”  yr  liwn  a gynhyrfodd  yn  drwyadl 
yn  raher.son  y Sylwedydd.  Daeth  iV  fryd  yU  union  y gallai  fod 
rliai  o’r  Saint  wedi  troseddu  cyfraith  y wlad,  ac  y byddai  crvbwyll 
rhyw  drosedd  yn  ddial  ac  yh  hrawf  da  nad  yw  y Saint,  itnvy  nâ’r 
ehwadau  ereill,  ddim  dan  arweiniad  Ysbryd  Duw.  Druan  o hono! 
.Ai  ni  wyddai  ef  fod  y Saint  cyntefig  dan  arweiniad  yr  Ysbryd,  ä 
hod  Paul  yn  rhybyddio  rliai  o honynt  i roddi  heibio  ladrata  a 
meddwi.f’  Nid  Ysbryd  Duw  sydd  yu  cymhell  neb  i droseddu  na 
c'uyfeiliorni,  ond  ysbrvdion  ereill : mae  gan  ddyn  Waith  i’w  profi, 
» gwaith  dyfal  i ddiiyn  y da.  Yn  ncsafi  ymdrecha  y Sylwedydd 
biofi  fod  Cajit.  Jones  yn  croes  ddwej’d  ei  liun,  trwy  ei  fod  }'ii  aw. 
gr}mu  inewn  iin  máu  fod  y “ cythreuliaid  yn  rhwym,’’  tra  vh  soh 
ara  eu  bwrw  allan  mewn  man  arall.  Oni  ellir  profi  fod  yr  ys- 
gryYhyrau  yn  dweÿd  yr  un  pethau  ? (Gwel  Judas  6,  a Marc 
xvi,  17.)  Gwna  yr  un  sylw  y tro  ynghylch  “ pen  yr  eglwys” 
hefyd,ynghyd  â gwrthddy wediadau  J.  D.  yn  y “ Prophwyd’’  ain 
Ragfyr,  1847,  y rhai  sydd  yn  ddigon  cysson  i’r  sawl  a fyn  ddeall. 
Ond  pe  byduai  rhywbeth  ỳn  anghysson,  beth  wed’yn  ? A lionodd 
Capt.  .Tones,  neu  J.  D.,  eu  bod  hwý  yn  berffaith,  neu  ddim  yn 
agored  i ffaeleâdini  mewn  ysgrifen,  yn  gystal  ag  mewn  rbywbelh 
arall  ? Gwyddom  am  danom  eîn  hunain,  mai  nid  heb  lawer  o 
w}lio  yr  } sgrifenwn,  ac  mai  nid  heb  weddio  yn  bai'baiis  am  gyfar- 
wyddyd,  a gofyn  barn  brodyr  fyddo  yn  nieddu  mwy  ná'  ni  o 
ddoethineb  Duw.  Etto,  er  y cyfan,  ofnwn  fod  ynom  ni  golliadau, 
ond  nid  yn  ein  crefydd.nac  ychWaith  yn  yrYsbryd  a dderbyniwn. 

Gwahaniaeth  ysbrydoedd”  yw  y ddawn  olaf  a fu  yn  mrawdlvs 
y gelyti:”  mae  dwy  o’r  naw  heb  eu  treio  etto,  ac  nid  'oes  neraaẁr 
argoel  y cant  eu  treio  yno  ychwaith,  nad  beth  yw’r  achos.  Cawi» 
în,  ynte,  eu  treio  ein  hunain,  rhag  iddynt  fod  'yn  aros  eu  prawf 
'5\tn  byth,  ac  ymdrechwn  cu  cael  yn  rliydd  mewn  byr  amser. 


'24 


“ AMRYW  DAFObAU.” 

Mae  y ddawn  hon  etto  yn  cael  ei  rhoddi  “ i arall a’r  hwtt  â 
fyddo  y'n  ei  defnyddio,  “ nid  wrth  ddynion  y mae  yn  llefaru,  ond 
wrth  Dduw  ; canys  nid  oes  neb  yn  gwrandaw.”  Yr  ol  pob  haues 
ng  sydd  yn  yr  ysgrythyr,  dyben  y ddawn  hon  y\v  adeiladu  y medd- 
ia'’nnydd'o  honi,  ac  hefyd  i adeiladu  yr  eglwys  irwy  gyheithad. 
Gallai  rhai  'o’r  apostolion  fod  wedi  pregethu  trwy  y ddawn  hon, 
vr  na  alìwn  ni  ddeall  hyny  yn  yr  ysgrythyr  mewn  un  man,  a 
dichon  y gwna  Duw  alluogi  rhai  i bregethu  felly  etto ; eithr  ni 
ddysgwn  ni  o’r  Testament  New'ydd  mai  at  bregethu  y rhoddwyd 
V tafüdau,  ond  yn  hollol  i’r  gwrthwyneb.  (Gwel  l Cor.  xiv). 
Mewn  perthynas  i barhad  y tafodau,  profir  gan  Paul  nad  ydynt 
i beidio,  hyd  nes  y “delo  yr  hyn  sydd  berffaith”  (l  Cor.  xni, 

8 -10) ; ac  yn  ol  hyny,  y maent  heb  ddarfod  etto.  Gan  fod  cym- 
mainl  o dystiolaethau  wedi  eu  rhoddi  yn  barod  ynghylch  y ddawn 
hon,  yr  ydym  yn  ei  gadael  i basio  yn  rhydd. 

“CYFIEITHIAD  TAFODAU.” 

Dyma  y ddawn  olaf  a enwir ; a chan  eu  bod  yn  dal  cymmaint 
o gy'ssylltiad  â’r  un  flaenorolj  nid  oes  achos  treulio  amser  na 
phapyryn  ei  chylch.  tle  bynag  y byddo  y ddawn  o lefaru  â 
thafodau,  y mae  yn  ddiau  fod  eisieu  y ddawn  o gyfieithu  i fod  yn 
bresennol  bob  amser;  ac  nid  yw  y llall,  yn  ol  tystiolaeth  Paul 
(l  Cor.  xiv,  6,  11,  14,  15,  28),  ddim  o un  gwenh,  os  na  fydd  “ cyf* 
ieithad  tafodau”  yn  ei  chanlyn,  yr  hyn  a’i  gwna  yn  gystal  â 
phrophwydoliaeth.  f Gan  hyny,  gwelwn  yn  ddoethineb  i ryddhau 
y ddawn  hon,  aryr  un  tir  á’r  llall,  fel  y galiom  gau  y frawdlys,  a 
gadael  i bawb  ddeisyf  y “ doniau  goreu.” 

Wrth  gwpla  ein  sylwadau  ar  y Doniau  Ysbrydol,  hysbyswn  na 
allwn  ni  fod  vn  gyfrifol  am  ddim  ond  yr  hyn  ag  ydym  yn  ddeall 
ác  ynysgrifenu.  Geill  llawer  peth  fod  yn  wir  y mae  ereill  yn 
ysg'rifenu,  ag  nad  ydyra  ni  yn  eu  hamgyffred  ; ac  o ganlyniad,  yr 
hvn  a ysgrifeno  ereill  fo  yn  gwybod  mwy  nâ  ni,  y rhai  hyny  sydd 
i fod  yn  gyfrifol  am  eu  dywediadau,  ac  i’n  dysgu  ninnau  hefyd 
pan  yn  cyfeiliorni. 


JOHN  DAVIS,  ARG 


RâFFYDD,  MERTHŸB'TYDFH' 


